Swala ya hofu 


Swala ya Hofu imewekwa na Sheria katika kila mapigano ya halali, mjini au safarini, Na dalili ya kuwa 
imewekwa na Sheria ni Qur>ani na Sunna: 

1. Katika Qur'ani ni neno lake Aliyetukuka: {Na unapo kuwa pamoja nao, ukawasalisha, basi kundi moja 
miongoni mwao wasimame pamoja nawe na wachukue silaha zao, na watakapo maliza sijida zao, basi na 
wende nyuma yenu, na lije kundi jengine ambalo halijasali, lisali pamoja nawe. Nao wachukue hadhari 
yao na silaha zao.} [4: 102]. 


2. Na katika Sunna ni kitendo cha Mtume 
Swala hiyo baada yake. 

Namana ya kuswali Swala ya Hofu 


kwa kuwa yeye aliswali na maswahaba zak 


Hofu ya vita haina athari yoyote juu upunguzaji idadi ya rakaa, Swala ikiswaliwa 
ilivyo, na ikiswaliwa safarini hupunguzwa, isipokuwa namna yake ina tofauti. Na kut 
kuiswali kuna njia kadhaa ambazo zote zinafaa. 

https://www.al-feqh.com/sw/swala-ya-wenye-nyudhuru-wasi' 





aliiswali 


swaliwa kama 
namna ya 



